


|. CAN O ALARNAD, 


yj ER yb 
COFFADWRIAETH 
| AM 
|. Y PARCH. DAVID EVANS, 
i | MORFA MAWR, 


YN SIR ABERTEIFI, 


kb 
^ 


Yr hwn a hunodd gydâ'i dadau, Awst 21, 4825. 
yn 56 mlwydd oed. 


y dy dy 


—— 
GANT NANT IBUNDDO 
cl yWA 


A gyhoeddwyd tr»y gydsyniad Cyfarfod Misol Sir Aberteifi, a gyn- 
naliwyd yn Llanarth, Hydref 25 a 26, 1820. 





““ O ardderchawgrwydd Israel, efe a archollwyd ar dy uchelfa- 
oedd di: pa fodd y cwympodd y cedyrn!” 2 Sam, i. 19, 





ABERYSTWYTH, 


ARGRAFFWYD GAN ESTHER WILLIAMS. 


1826. 


MW Sl IF, i a 








Cam o Alkarmad, &c. 
1 LOAN 'r wyf yn awr, 
| Wrth deithio ar y llawr, 

Gwaith angeu du, sydd wedi tori i lawr; 
Ein cyfaill, o'r ffyddlona' fu, 

. Madawodd â'i ddaiarol dŷ, 

Ei babell a ddattododd, diangodd arnom ni. 

2 Pa foddadrodda' i 'n awr 
Am Evans, Morfa mawr? 

Bydd hyn mewn co',—Mae wedi gado'r llawr ! 
Er maint yw'r cwyno sy 'mhob lle, 
Diangodd efo'r ddae'r i'r ne' ; 

Mae llawer deg yn wylo, wrth gofio am dano fe. 

3 Doed pawb i wylo 'nawr, 

Oddiyma i Lundain fawr, 

Waith newydd syn yw hyn, i'w roi ar lawr. 

I'r brenin deiliad ffyddlon bu, 

A thros ei gyfraith safai'n hy, 
Gweddio dros ei goron a wnai o'i galon gu. 
4 'Roedd ef yn ífyddlawn iawn, 

Yn meddu gras a dawn, 

Fe saethai'r nod, yn hynod ac yn llawn: 
Fel angel glân ehedai'n glyd, 

Yn nghanol nef uwch niwed byd; 

Pregethai wirioneddau, nes llonai'r dyrfa y'nghyd, 

5 Ei destun hyfryd sain 
Oedd clwyfau'r coron ddrain, 

Yr hoelion llym, a loesion grym y rhai'n: 
Wrth draethu'r gwirioneddau hyn, 
Newidiai 'i wedd yn rhyfedd syn, 
A'i lygaid, fel ffynonau, ddyferai ddagrau'n llyn. 











6 Ei lais fel taran gref, 
A'i ddoniau hyfryd ef, 
Fe draethai'n llon, ddirgelion dyfnion nef: 


o Fel eryr craff ehedai'n gry', 

' Fe dreiddiai i'r dirgelion fry; 

o F'el ych a'i gwys yn gyson, fel gwas yn ffyddlon bu: 
J. T Fel llew y byddai'n hy, 


Yn erbyn pechod du, 

A'i nerth yn grwn, yn erbyn hwn y bu; 

Gwyliedydd ydoedd ar y nur, 

Y drwc o draw gaìfyddai'n glir, i 
Rhybuddiai'r ddinas sanctaidd, ì ffoi i'r anedd wir. | 

" Chwenychwn ddigon 'ddawn, 

I'w ganmol ef yniawn; 
Bu yn y gwaith, yn helaeth ac yn llawn: 
dy Yn ffyddlon i'r ysgolion bu, 
Ag ymborth llawn, fe borthai'r llu, 
cd Hyfforddai'n hofl yr ie'ngetid, yn hyfryd ac yn hy. 
9 Fe deithiodd drwy bob lle, u 

Yn Ngwynedd faith a De', ì 
Yn rhyfedd lon, a ffyddlawn yn eile; 

Yn Llundain, Brysie, bu o'r bron, 

Yn cario'r genadwri hon; Ŵ 
Wrth gofio'i roi mewn daear, mae galar dan fy mron. o 
10 Defnyddiol iawn ar g'oedd, a 

Yn ei ardaloedd oedd, 

Fe lanwai'r tai, lle byddai'n rhoddi bloedd: 
Yn eglur ac yn oleu lawn, 
Esponiai'r ysgrythurau'n iawn, 
'Nol eywir ddarluniadau hen dadau boreu, cawn. 
11 Fe chwiliai Goodwin gall, / 

A Henry yn ddiball, | 

A'r enwog wyr, mewn myfyr, yn ddi wall: 


a i 
_— ) 





ki 








| A'r fras a'r gref, gai ganddo ef ei rhan: 


“ A dangos Ceidwad hefyd wnai i'r colledig rai. 


4 i 
Wrth iiu 'rhai'n, fe blygai fe, 


A chodai 'i olwg tua'r ne, 


Am gymhorth stnaieidd Yspryd, i ddywedy d yn ei ia. 


12 'Nol llanw ei gawell cu 
A saethau'r nefoedd fry, 
Fe d'rawai'r nod, yn hynod ac yn hy; 
“ At drwch y blewyn, taflai saeth, a 
'Nol cyfarwyddyd nefoeddaeth, y 
A chlwyfo llawer gelyn, yn sydyn ef a wnaeth. 
13 Defnyddiol ydoedd e', 

Yn mhob cymdeithas le, * A 
A phwyllog, dwys, a dawnus yn ddible: (d 
Fe chwiliai'n lew, fe chwalai'n gall, A 

Bob rhyw gymylau gasglai'r fall; 
Rhybuddiai rhag y bleiddiau, bugeiliai yn ddiwall. 
14 Mae tystion, yn mhob man, 

Mai cyfan! oedd i'r gwan; 


Fe Ebai r lesg, idd ei chryfhau, 
A dychwel y darfedig wnai, 


15 Ynmhlith yr enwog wyr, 
Yn y gymanfa glir, 
Yn arfau'r nef, y safai ar y mur; 
Mewn cyrddau misol yn ei Sir 8; 
Y byddai yn pregethu'r gwir; U 
O'r dewisolion byddai, yn Ne' a Gogledd dir. 
16 Pum' talent gafodd e', 
Marchnattodd yn ei le ; 
Maent heddyw'n ddeg, neu 'chwaneg, yn y ne”: 
Ei Arglwydd a'i groesawai' n UL 
“ Dos mewn, was da a ffyddlon iawn, [ddawn.” 


“ Meddianna y llawenydd trag'wyddol, ddedwydd 


UU  — 



























Se Do 
>d 


Wes. 


'NoÌ ugain mlynedd faith; 
ïur yn y gwaith, a 
Cit ad dai'n llwyr, yn gywir hen.ei daith; 
Ar Sabath ddydd, yn ddedwydd lawn, 
Am dri o'r gloch, yn foreu:iawn, 
Cyrhaeddai fynwes Iesu, i ganu âm ei-Jawn.. 





18 Enu oedd hen angeu du, 5 am 
Ynn nesu 'mlaen yn hy, 5 yN o a 
Ca'dd gysur llawn, yn uniawn oddi hŷ. oo 
Fe dd' wedodd wrth ei frodyr cu, nd ED 
EN DY graig gymhellais arnoch chwi, os 
“ Mae ynfy nal i heddy', rhag soddi yn yn i 
19 Angylion ddaeth i lawr, 
Yn llawen, gydâ'r wawr, 
I'w ddwyn yn wych, i entrych nefoedd fawr: 
Mae yno'n lân, yn mhlith y llu, 
Yn seinio cân am Galfari, 
Yn mhlith y dorf Ferthyron, angylion heb ddim rhi'. 


20 Yn mhlith y dyrfa lân, 
Yn uchel iawn ei gân, 
Mae Fvans fry, i'w gyfri'n ddiwahan 
A'r dyrfa sydd yn seinio clod 
I'r hwn a'u carodd cyn eu bod, 
Yn mhlith y llu coronog, yn enwog? uwch Ŵ rhod. 


aea 
3 
sŵ 








21 Ac yno'n ddifyr iawn, 
Mae Morris felus ddawn, 
Heb glais na chlwy,—'n eu cwmni hwy na bawn! 
Yn ddisglaer fel yr haul heb len, 
Yn berffaith lân a'u gwisg yn wen, 
Yn chwareu'r nefawldannau, a ch'ronau ar eu pen. 
22 Annhraethol hardd bob un, 
Yn moli Tri yn Un, 
Mewn cariad pur, maerbrodyr yngytun: 


6 

Y dellt, pan yma, gwelent trwy, 

Wyneb yn wyneb gwelant mwy, 
Ac fel eu hadnabyddir, adwaenir ganddynt hwy. 
23 O fewn i'r ardallân, 

Mae'n uchel iawn ei gân, 
Yn seinio clod i'r Drindod, heb wahan; 

Am gariad rhad, a chyngor drud, 

Â'r arfaeth draw cyn dechreu'r byd, 
Cyfamod rhad trag'wyddol, yw'r nefol gân o hyd. 
24 Mae'n gwel'd y Person hardd 

Fu'n chwysu yn yr ardd ; 
Wrth wel'd ei wedd, y nefawl hedd a dardd; 

Wrth wel'd y pen fu dan y drain, 

Â'r ystlys wanodd picell fain, 


A'r ddwylaw fu tan hoelion, mae'n cyson roddi sain. 


5 
26 Mae'm meddwl lawer pryd, 
Yn 'hedeg uwch y byd, 
I'r nefawl wledd, sy draw i'r bedd o hyd; 
Dychymygwn weled, fel y wawr, 
_ Ryw dorfa welaisar y llawr, 
Heb ddeigryn ar eu hwyneb, i drag wyddoldeb mawr. 
26 Nid yw'r hen hunan hy, 
Na'r hen cenfigen ddu, 
Na'r bleiddiau blin, sydd yn ein dilyn ni, 
Na'r opiniynau brwnt eu blas, 
Sy'u llanw conglau'r ddaear las, [cornio cas. 
Byth mewn i'ch gwlad yn beiddio, na chwaith eu 


21 Mae'n dawel iawn o hyd, 
Ofewnirnefawlfyd, 

Mae pawb yn lân, heb un gwahan ei fryd; 
Un meddwl pur yw pawb o'r llu, 
Nid fel mae yma gyda ni, 

Fawb sy'n cytuno'n hollol ìi ganmawl Iesu cu. 





) 'Poes eisiau byth yn bod ya 
ol dae'r i roddi'th dro'd, 
wyt fel y wawr, yn teithio'n awr, uwch rhod; 
Yr wyt yn gallu byw o hyd, 
Heb liraeth h am ddanteithion byd; 
Mae'r arlwy fawr drag wyddol yn hollollanw'th fryd. 


29 'ioes arnoch eisiau'n hwy, 

I cofio am ei glwy' ' 

Gael bara a a gwin, yn sanctaidd gymun mwy; 

Yr ydych yna'n gwel'd heb len, 

Yr hwn fu'n gwaedu ar y pren, 

Yn sefyll yn ei wregys, a'r enfys ar ei ben. 
30 Ffarwel, tra ar y llawr, 

Mae'n rhaid aw n BWR, 

Bydd melus go”, pan gano'r udgorn mawr, 

Am lawer hyfryd gwrdd a ga'w'd, 

Pan oeddym yma yn y cnawd, 

A'r Iesu yn y canol: ffarwel, fy anwyl frawd. 
91 Elizabeth yn awr 

Sy'n weddw ar y llawr, 

Rhaid teithio trwy, heb weled mwy ei wawr; 

Ni wiw it wylo dagrau mwy, 

'Does gysur ond mewn marwol glwy' ; 
Defnyddia'r addewidion, a u holl gysuron hwy. 
32 Ei ddyddiau, cyn bod byd, 

Oedd wedi eu rhifo i gyd ; 

Fe ddaeth i ben, 'nol arfaeth nen, y pryd 

I 'madaw'n lân a'r ddaear lawr, 

Heb fodd i estyn munud awr ; 

Fe aoth yn dywysen addfed, i dragwyddoldeb mawr. 
33 Cholera Morbus î ddaeth, t Enw ei glefyd. 

Ac angeu a'i farwol saeth, 

Trwy wewyr mawr, a'i dori i lawr a wnaeth: 









34 Gliwi blant na yn ei dŷ; Ra 
A'I neiêîBt ieuaingc sy c a 
Heb dad; na'm Am, i wihod cam, fel bu, ' 
O cofiw eh eì gynghorion maith, a. og cT 
Tra fyddoch. a ar eich taith; ; a Mu 


















Ac-yn'ei lwybrau rho diwch, ymiaflwch, ei waith 
i ae 5 i 
| 35.0 Sion & ar y llawr, SF 
4“ 


Sydd ŷn galaru'n awr, sa o a i 
Ymdreigrla? tlWydd ynngwydd dy Argia T So 
Fel Ester, dos, siBeb aclios. hraw, a AG < 





i 


1 
â Ŵ) 
. W 

y 
Ŵ 
i 
' ì 

L î 
ŷ i 
u hy 

i - | 
Ŵ, 
Y 
4 





